WikipediA 

F ornkirkjuslavneska 


Fornkirkjuslavneska {cnoehHbCKb fA3blícb eða slovénisku 
jqzyku) er útdautt slavneskt tungumál. Á 9. öld var fyrsta 
slavneska málið skrifað niður af trúboðunum heilögu 
Kýrillosi og Meþódíusi sem voru báðir meðlimir í grísk u 
rétttrúnaðarkirkjunni. í upphafi var málið ritað með 
glagólitíska stafrófinu sem þróaðist með tímanum yfir í 
kýrillíska stafrófið. 

Þar sem málið var mikið notað við biblíuþýðingar og 
trúboðsstarf hafði það mikil áhrif á tungumál og menningu 
Austur-Evrópu líkt og latínan í Vestur-Evrópu. Dæmi um 
þetta er viðskeytið -grad „staður“ sem er víða að finna í 
austurevrópskum örnefnum, t.d. Leningrad og Stalingrad. 
Nútímaútgáfa tungumálsins, kirkjuslavneska, er enn notuð 
sem kirkjumál í Búlgaríu, Rússlandi og Serbíu. Hún var 
notuð sem bókmenntamál fram á 18. öld. 


Eins og önnur forn indóevrópsk tungumál er orðhlutafræði 
fornkirkjuslavnesku mjög flókin. Beygingarorð skiptast í 
tvo flokka: nafnyrði og sagnir. Nafnyrði skiptast nánar í 
nafnorð, lýsingarorð og fornöfn. Töluorð beygjast annað 
hvort sem nafnorð eða fornöfn, en tölurnar 1-4 kynbeygjast líka. Nafnyrði skiptast í þrjú kyn (karlkyn, 
kvenkyn og hvorugkyn), þrjár tölur (eintölu, tvítölu og fleirtölu) og sjö föll: nefnifall, ávarpsfall , þolfall, 
tólfall, þáguf all, eignarfall og staðarfall. 


Fornkirkjuslavneska 

C/IOB ÉHbCK'b M3bfcb 

slovénTsku jqzyku 

Málsvæði á heimaslóðum Slava 

Heimshluti Austur-Evrópa 
Ætt Indóevrópskt 

Baltóslavneskt 
Slavneskt 
Suðurslavneskt 
Fornkirkjuslavneska 

Tungumálakóðar 


ISO 639-1 
ISO 639-2 


chu 


ATH: Þessi grein gæti innihaldið hljóðfræðitákn úr 
alþjóðlega hljóðstafrófinu í Unicode. 


> Þessi tungumálagrein er stubbur. Þú getur hjálpað til með því að bæta við greinina (https://is.wikipedia.Org/w/in 

dex.php?title=Fornkirkjuslavneska&veaction=edit). 

s -r -b (https://is.wikipedia.org/w/index.php?title=SnBtðtöíítöSkSllEWiBrataiáiigum%C3%All&action=edit) 

Austurslavnesk tungumál 

Fornausturslavneska • Fornnovgorodíska • Rúþeníska • Hvítrússneska • 

Rússneska • Úkraínska • Rúsínska 

Tékkneska • Slóvakíska • Miðpólska • Pólska • Sílesíska • Pómeranískt • 

Vesturslavnesk tungumál 

Kassúbíska • Slóvínsíska • Pólabíska • Sorbneskt • Efri sorbneska • 


Neðri sorbneska • Kaníska 


Austurflokkur: Fornkirkjuslavneska • Búlgarska • Makedónska • 

Suðurslavnesk tungumál 

Kirkjuslavneska 


Vesturflokkur: Serbneska • Króatíska • Slóvenska 


Sótt frá „https://is.wikipedia.org/w/index.php?title=Fornkirkjuslavneska&oldid=1535059“ 


Þessari síðu var síðast breytt 9. júní 2016, klukkan 16:37. 

Textinn er gefinn út samkvæmt Creative Commons Tjlvísun-DeilaEins leyfl Sjá nánar í notkunarskilmálum. 
































































